50 DAHILAN 


para ipagdiwang ang 


50 NDFP 


A. Tumatagos ang pambansa 
demokratikong adhikain sa 
mga kawani ng reaksyunaryong 
gubyerno, dahilan para maitayo 
at lumawak ang organisasyong 
Makabayang Kawaning Pilipino 
(MKP). 


Ang MKP ang nangunguna 
sa pagtataguyod sa 
kapakanan ng mga 
manggagawa ng gubyerno 
na inaapi sa pamamagitan 
ng barat na sahod, hindi 
maayos na kalagayan 

sa paggawa at iba pang 
paglabag sa karapatan sa 
paggawa. 


ABATANA KANANING PILIPINO 


